4 የካቲት 








ማራማ ንብን የማናብ 


ንብ በቀፎ ውስጥ አርብተን ለማር 
ምርት የምንጠቀምባት ነፍሳት መሆኗን | 
የማያውቁት በልክ ይሆናሉ ። 
በዓለም ብዙ ሺህ የንብ ዘሮች እንዳሉ 
ስለሚያስተምረን ስያሜው የጥቅል ስም 
ይሆናል ። 


ሳይንስ | 


ፎመረ ጣልኣ 


ያንቧል 


ከ ን ብም ን ብ 
ማርማዋን 


በባ የሚገኝ ስኳራማ ፈሳሽ) እና የአበባ 
ዱቄት (አበባ ላይ የሚገኝ ወንዴ ዘር ) 
ብቻ የሚመገሹ በራሪ ነፍ ሳት ሁሉ 
«ንብ» ተብለው ይጠራሉ ። ንብ ከተር 
ብነት ከወጣች በኋላ በአካባቢ የተፈ 
ጥሮ ተፅዕኖና በሌሎች ልዩ ልዩ ምክን 
ያቶች በየአካባቢው ወደ ልዩ ልዩ ዝር ያ 





ጥር ፡ የካቲት 1979 
 ር።-.-.።፡ 
ነ። 
ሚ* ቀ ም 
፤ ፤፡ 
ከደጃዝማች ወልደሰማዕት 


ገብረወልድ 








ዎች ተለወጠች ። እስካሁን በጥናት በዓ 
ለም የታወቀው የንብ ዝርያ 20ሺ ደር 
ሷል ። ከነዚህ ሃያ ሺህ የንብ ዝር ያዎች 
ውስጥ ማርና ሠም በመሥራት ለሰው 
ልጅ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የሚሰጡት 
አራት ዝርያዎች ሳይንሳዊ ስም «አፒስ 
ሜሊፌራ»፡«አፒስ ሴራና»፤፡ «አፒስ ዶር 
ሳታ» እና «አፒስ ፍሎሪያ» ይሰኛሉ ። 

«ማራማ ንቦች» እነዚህ ብቻ ናቸው ። 
አፒስ ሜሊፌራ መጀመሪያ የተገ 
ችው በሰሜን አፍሪካ አካባቢ ሲሆን በስ 
ተኋላ ወደ ደቡብ በመላ አፍሪካ ፣ ወደ 
ሰሜን በመላ አውሮፓ እስከ ደቡብ ስዊ | 
ድን ፡ ወደ ምሥራቅ እስከ ምዕራብ ኢራ 
ንና ምዕራብ ሶቪየት ዩኒየን ተሥሠራጨች። 
ወደ ምዕራብ የአትላንቲክ ውቅያኖስን 
፡- አጥ| ለማለፍ ስላልቻለች እስከ ዛሬ ሦስት 
ግ አል1 ያምጎ. ዓመት ወደ አሜሪካ 
ራዉችም ነበር ። ከምዕራብ 
ከትሬሊያ ባሉት 


ከነዚህ ብዙ ሺህ የንብ ዝርያዎች አ 
ራቴ «ማራማ ንብ» (ከዐዐሩነ ከር ) ይባ 
ላሉ ።እንደገና ማራማ ንብ የነዚህ አራቱ 
የንብ ዝርያዎች የወል መጠሪያ ሲሆን 
እያንዳንዳቸው ሌላ ሳይንሳዊ መጠሪያ 
| አላቸው ። ለማር ምርት የምንጠቀምባት 
ንብም ማራማ ንብ ትባላለች ። «ማናብ» 
እና «ማስናብ» «ንብ ማርባት» ወይም 
ኘስፈልፈል» ማለት ነው ። 



















71] አፈጣጠር 
ሚሊዮን ዓመት በፊት 
ፒያ! ፣ 





ጥንታዊ የንብ ቀፎ 


ተወስደው ሳይራቡ በዚያው መጀመሪያ 
በተገኙበት አካባቢ ይገኛሉ ። 
አፒስ ሜሊፌራና :.፡>› ሴራና 


(የማር እን "ውና መኖ 
ያቸው ትም ላፍ, የንብ ዝር | 


ያዎች ማጓቸ 























«ስየ ከ ት ፣፡ታ፡፡ - 


መመመ መ። 


ዓመ' ንድ ቀፎ ስድስት መቶ ኪሎ | 
ግልም ን መሪት መሆኑ ተመዝግቦ 
ይገኛል ። ባንዳንድ የአሜሪካ አህጉር | 
አገሮች ከአንድ ቀፎ በዓመትእስከ አንድ | 
መቶ ኪሎ ግራም ማር ማምረት ተለም 
ዷል ። ከአፒስ ሴራና በዓመት ከአ ንድ 
ቀፎ ከሠላሳ ኪሎ ግራም የበለጠ ማር 
አይመረትም ። | 


አፒስ ዶርሳታና 








አፒስ ፍሎሪያ በመ 
ጠን ቢበላለጡም የሚኖሩት በብርሃን 
ውስጥ የሚጋግሩትም አንዳንድ ቀጸላ ....፡፡በበ6 
ብቻ ነው። አፒስ ዶርሳታ በመጠን ከቀ ሠራተኛ ንብ ቅስሟን ይዛ 
ሩት ሦስት የማራማ ንብ ዝርያዎች ወደ ቀፎ ስትመለስ 
በጣም ስለምትበልጥ«ግዙፍ ንብ»የሚል | ከመጠቀም ሌላ ጣዝማ ንብን ማነብ አል 
ቅጽል ሰም ተሰጥቷታል።በጣም ተናዳ | ተለመደም ። 
ፊም ስለሆነች ማ፦--ሌሊት ጨለማ || ሆኖም ጣዝማ ንብን የሚመስሉ የንብ 
ለብሶ አካባቢውን በጭስ በማፈን ይቆ | ዝርያዎች ከምድር መቀነት በሰሜንና 
| ረጣል ። በአንጸሩም አፒስ ፍሎሪያ ከሦ | 
ስቱ የማራማ ንብ ዝርያዎች በመጠን 
| በጣም አነስተኛ ስለሆነች «ትንሺ ንብ› | 
በሚል ቅጽል ስም ትጠራለች ። ጠባይ | 
| ዋም በጣም ገራም ስለሆነ ጊዜ ሳይለይና | 
| ጭስ ሳያስፈልግ ማሩን መቁረጥ «ይቻ | 
ላል ። አፒስ ዶርሳታና አፒስ ፍሎሪያ | 
ከ | 





ማጋ 





ክልል አገሮች ይገኛሉ ። አፒስ ሜሊፌራ 
ወደ አሜሪካ ከመሠራጨቷ በፊት በም 
ድር መቀነት አካባቢ የሚገኙ የአሜሪካ 
ጥንታዊ ባላገሮች ጣዝማ ንብን በማሰሮ 


የተባሉት የንብ ዝርያዎች ከነፋስ፤ ከፀ 


ሐይ ጨረርና ከዝናብ ተገን የሚሆን አግ በመጠኑ ጣዝማ ንብን በማሰሮና ሌላ 


























ድም ያዘነበለ ዛፍ ወይም ቋጥኝ ፈልገው ; 
ሥሩ ቀጸላቸውን ጋግረው ያንጠለጥሉ | ?ሩል ። 
| ታል ። ከሁለቱ የንብ ዝርያዎች ጥናት 9 ርሀንብ አናናር 





/ ሪ 1 
55 ቪክ ደሐ ዶል %- 


ሾን በዓለም ውስጥ የሚገኙት ሃያ ሺህ 
ኣኣ ሥሟ ተኩል | የንብ ዝርያዎች የኑሮ ሁኔታ በሦስት 
አ“ ንፍ " ይከፈላል ። ይኸውም «ግለኛ ንብ» ፥፤ 
ቨፍራል ። አፒስ | «ከፊል ማኅበራዊ ንብ» እና «ማኅበራዊ 
- አንድ ቀጸላ | ንብ» ይባላል ። 

ማምረት 




















| ርያዎች ኑሮአቸውን በግለኛነት የሚያሳ 


| ት ወንዱ ንብ ሴቷን በሚያጠቃበት ጊዜ 


ደቡብ በሚገኙት የሐሩር (ትሮፒካል) | 


| ውስጥ ያንቡ እንደነበረ ተጽፍል ። እስከ | 
ዛሬም ድረስ እነዚሁ ጥንታዊ ባላገሮች | 


ተመሳሳይ እቃ ውስጥ እንደሚያንቡ ይነ | 





- ጥር * የካቲት - 195 


ግለኛ ተብለው የሚጠሩት የንብ ዝ 
ልፉ ናቸው። ወንድና ሴት ንብ የሚገናኙ 


ብቻ ነው ። ሴቷ ከተጠቃች በኋላ ዕንቁ 
ላል ጥላ ስለምትሞት ልጆች ሲፈለፈሉ 
ከእናታቸው ጋር የመኖር ዕድል አይኖራ 
ቸውም ። በመሆኑም ግለኛ የንብ ዝርያ 
ዎች አብሮ የመኖር ልማድ ስለሌላቸው 
“ር ሠርተው ማከማቸት አይችሉም ። 
፻ ንቦተ 

-ከፊል ማኅበራዊ የንብ ዝርያዎች ሕይወ 
ታቸውን የሚያሳልፉት የመጀመሪያውን 
ጊዜ በግለኛነት ፤ ከፊሉንና የመጨረሻ 
ውን ጊዜ ወላጆች በመሠረቱት መኖሪያ 
እናትና ልጆች እየተጋገዙ አብረው 
በመኖር ነው ። ከፊል ማኅበራዊ የንብ 
ዝርያዎች ጥቂት ማር ሠርተው የማከማ 
ቸት ችሎታ አላቸው ። ፡ 


ሜበሥፈጭጥ 
858“ 1 








በራዊ ንቦች 
--በማኅበራዊ ንብ ዝርያዎች ሕይወት 
ወላጆችና ልጆች በምንም ሁኔታ ተነጣ 
ጥለው መኖር ስለማይችሉ ኑሮዋቸው 
ፍጹም ማኅበራዊ ነው።ይህን ማኅበራዊ 
ሕይወት የታደሉት ንቦች አራቱ የማ 
ራማ ንብ ዝርያዎች ብቻ ናቸው ። 
ማኅበራዊ የንብ ዝርያዎች ብዙ ማርና 
ሠም የሚያመርቱና ሌሎችንም እጅግ 
ጠቃሚ ተግባሮች የሚያከናውኑ ከመ 
ሆናቸውም በላይ ሰው ከነዚህ የንብ ዝር 
ያዎች የሚማራቸው ብዙ አስደናቂ ነገ 
ሮች አሉ ። የአራቱ ማኅበራዊ የንብ ዝር 





ሕይወት ተመሳሳይ ቢሆንም በተ 
ከር የአርስ ሜሊፌራ ሕይወት የበለጠ 
አስደናቂና ትምህርታዊ ነው ። 


3 5 ማመ ፓፃ/ 
*። ሪኸ ፡«[፤ ፡1. 


በዓለም ያሉት ሃያ ሺህ የንብ ዝርያ 





የሚታወቁ ቢሆንም ፤ በመላው ዓለም 


ናበ የሚጠቀምባትን አፒስ ሜሊፌራን 
ከዚህ በኋላ በዚህ ጽሑፍ በሳይንሳዊ 
ስሟ ሳይሆን፤በባህላዊ ስሟ ማራማ ንብ 
ወይም በደፈናው «ንብ» እንላታለን ። 
አፒስ ሜሊፌራ ሰው ባልደረሰበት ፤ 
የተራቀቀ የማኅበራዊ ኑሮ ደረጃ ላይ የም 
ትገኝ የማራማ ንብ (አፒስ) ዝርያ ናት። | 
በአፒስ ሜሊፌራ ማኅበራዊ ኑሮ አባት 
እናትና ልጆች ባንድነት ተባብረው ይኖ 
ራሉ ። እነዚህ ባንድ ላይ የሚኖሩ ሦስት 
የንብ ዓይነቶች ባንድ ላይ ሲኖሩ «ኅብ 
ረተ ንብ» ተብለው ይጠራሉ ። በአንድ 
ኅብረተ ንብ ውስጥ አንድ በ « እናት› | 
ነት የምትታወቅ እናት ፤ ከ300 እስከ | 


600 «ድንጉል» የሚባሉ አባት ንቦችና | ፲፪ 


እንዴጊዜው ሁኔታ ቢያንስ አምስት ሺህ፡ | 
ሲያመቻቸውና ሲበዙ ከስድሳ እስከ ሰማ | 
ንያ ሺህ የሚደርሱ «ሠራተኛ ንቦች ›» | 
እና መካን---ሴት ንቦች ይገኛሉ ። | 
የእነዚህ ሦስት ዓይነት ንቦች መጠን፡፤ | 
ቅርጽ ፤ ጠባይና ተግባር ይለያያል። ነገር | 
ግን በምንም ሁኔታ አንዱ ከሌላው ተለ | 
ይቶ መኖር አይችልም ። ድንጉሎች ወ 
ይም እናት ንብ «ከኅብረተንቡ ተለይተን 
እንኑር !» ቢሉ ለኑሯቸው አስፈላጊ የሆ 
| ኑትን ነገሮች ሊያሟሉ ስለማይችሉ ይሞ 
'ሉ ። ሠራተኛ ንቦች ብዙ ሺህ ቢሆ 
ኑም «ከኅብረተ ንብ ተለይተን እንኑር!» 
ቢሉ ከእናት ንብ 


1ያ 























ዎች በሳይንሳዊ ስማቸው ተለይተው | 
ተሰራጭታ የምትገኘውን -- ሰው እያ | 





ንብ በአፍላነቷ በቀን ከ3ሺ እስከ . 
ዕንቁላሎች መጣል ትችላለች ። ፈደል 
ጥላቸው ዕንቁላሎች ሁለት ዓይነት ፡፡ 
ው ። አንዱ የዕንቁላል ዓይነት “ደሪሩክ 
ሴቴ ዘር ተገናኝተው የተዋሐዱበት ስ 


፣ ላው 
ሆነ «የለማ ዕንቁላል» ይባላል ። ሌ 
የዕንቁላል ዓይነት ወንዴ ዘር ገ 
ከሴቴ ዘር ብቻ የተገኘ ስለሆነ «ያልለ 
ዕንቁላል ይሰኛል ። 
ከለማ ዕንቁላል ሠራተኛ ንቦች ር) 
እናት ንብ ሊፈለፈሉ ይችላሉ ። ካልለ 


ሎሬንዞ ኩሬይን ላንስትሮት 


ዕንቁላል ግን ሊፈለፈሉ የሚችሉት ድን | 
ጉሎች ብቻ ናቸው ። ድንጉል ያለ አባት | 
ተገኘ ማለት ነው ። በአሁኑ አነጋገር በኅ | 
ብረተንቦች ውስጥ የሚገኙት ሦስት የ | 
ንብ ዓይነቶች የሚወለዱት ከእናት ንብ | 
ነው። 

እናት ንብ ከዕንቁላል መጣል ሌላ ለኅ 
ብረተንቡ መኖር አስፈላጊ የሆኑ ልዩ ልዩ 
ንጥረ ነገሮችን የያዘ የእናት ንብ መዓዛ 
(ወዘና) ታመነጫለች። ይህ የእናት ንብ 


መዓዛ ለኅብረተንቡ መኖር አስፈላጊ 


የሆኑ አምስት ዋና ዋና ንጥረ ነገሮችን 


7 | ይይዛል ፦፦ ረ 
አ ፻ ፦አንዱ ፤ ንጥረ ነገር ኅብረተንቡን 


እንዲኖር ሲያደርግ ፤ 


| እየተቆረጠ ካካላቸው ስለሚለይ እየወ | 






ጥር ፤ የካቲት 15979 


ሴ:.ጋ.ክ 66996 





መ የሚገባት አንድ እና 
ውብ ብቻ ስለሆነች ከሠራተኛ ንቦች 
የእናት ንብ መዓዛ ለኅብረተንቡ አስፈ 
ላጊ የሆኑትን ነገሮች ይፈጽማል ። 

መጣልንና የእናት -ንብ 
መጓዛ ማፍለቅን ተግባር ድንጉሎችም | 
ሆኑ ሠራተኛ ንቦች አይችሉም።የእናት | 
ንብ ዕድሜ ከ4 እስከ 5 ዓመት ቢሆንም 
እስከ 1፤ ዓመት የኖረች እንደነበረች | 
ታውቋል ። እናት ንብ ከሠራተኛ ንቦች | 
የሚመነጭ ልዩ ወተት ከመመገብ ሌላ | 
ቀስማ መመገብ አትችልም ። በዚህም | 
ምክንያት ሠራተኛ ንቦች ከሌሉ እናት ! 
ንብ መኖር አትችልም ። | 


| 
| 


በአንድ ኅብረተንብ ውስጥ የሚገኙት | 
ከ300 እስከ 600 የሚደርሱ ድንጉሎች 
እያንዳንዳቸው ከእናት ንብ አጠር ፤ ከሠ | 
ራተኛ ንብ ረዘም ያሉና ከሁለቱም የሚ | 
ወፍሩ ናቸው ። ድንጉል ከማጅራቱ እስከ | 
ጅራቱ አንድ ወጥና ሙቀጫ መሳይ ስለ? 
ሆነ፤ ከሌሎቹ የንብ ዓይነቶች ለይቶ 
ማወቅ አያዳግትም ። ድንጉል ሳይታይ | 
እንኳ በጐርናና ድምጹ ሊለይ ይችላል ። | 
የድንጉል ተግባር እናትንብን በድንግል | 
ነቷ ጊዜ ማጥቃት ብቻ ነው። እናት ንብ 
በሕይወቷ አንድ ጊዜ ብቻ ከ6 እስከ 20 
በሚደርሱ ድንጉሎች ትጠቃለች። እናት 
ንብ የምትጠቃው ከቀፎዋ ወጥታ ለአ 
ጭር ጊዜ በምታደርገው የበረራ ወቅት 
ስለሆነ ፤ የድንጉሎች በብዛት መኖር የእ 
ናት ንብን በበቂ ድንጉሎች መጠቃት 
ዕድል ሰፊ ያደርገዋል ። ድንጉሎች ወዲ 
ያው እናት ንብን እንዳጠቁ ብልታቸው | 


ደቁ ይሞታሉ ። እናት ንብ በድንግልነቷ | 
ከተጠቃች በኋላ በኅብረተንቡ በቀፎው | 
ውስጥ ያሉትን ድንጉሎች ፥፤ ሠራተኛ 
ንቦች ከቀፎ እያስወጡ ያባርሯቸዋል። | 
አንወጣም ብለው የሚያ 25276 
ነድፈው ይፈጁዋቸዋል ። ድንጉሎ 
መው መመገብ ስለማይችሉ ፤ 



















= ን ን።05።.።፦.. . ‹ መ: ንብ 
ቀፎ በጥጥ ተክል (ለማዳቀል) ውስጥ ፡ ጆቹ ጠምወጻ9ሽ 
» ብልቱ በመቆረጡ ወይም ከኅብረ | ዙፍ አራዊት እንኳ (ሰውም ቢሆን) በ | ፈለፈል ፤ 4 
ቡ. በመለየቱ በረሀብ ካልሞተና | ጣም ይፈሯታል ። ሠራተኛ ንብ ፍላፃ | ፦የንብ ወተት እያመነመ? 
ከሳብረተንቡ ሳይለዶ ከቆየ ከ3 እስከ 6 | ዋን ጠላቷ ላይ ስትተክለው በጐንና በ| : በመመገብ ስስ 
ወር መኖር ይችላ | ጐኑ ያሉ መጋዝ መሳይ ጥርሶች የተተከ | ፦እናት ንብ በእርጅና ወይ 
3.3 ሌብትን አካል እንደ ቆንጥር ሾክ ነክሰው | : ስትደክም ዕርም 8 





9 . የንብ 


ጸ/ቓጋሻም "ሞኞ - 
ሥራግገ 


በአንድ ኅብረተንብ ውስጥ የሚኖ | ስለሚይዙ ፍላፃው መነቀል አይችልም። | ላል እንድትፈለፈል ፤ 

ስለዚህም ከሠራተኛ ንቧ አካል ላይ ተቦ 
ጭቆ ስለሚወጣ ትሞታለች ። ሠራተኛ 
ንብ ስትናዶፍ በፍላፃዋ የምትተፋው 
መርዝ ጠረኑ ተነዳፊውን ጠላት ከማመ 
ልከቱም በላይ ሌሎች ሠራተኛ ንቦችን 
እያስቆጣ የበለጠ ቀስቅሶ እንዲናደፉ 
ያደርጋል ። ሠራተኛ ንብ ተናድፋ ጠላ 
ቷን አጥቅታ ስትሞት ሌሎች ሠራተኛ 
ንቦች በብዛት ተቀስቅሰው ይናዶፋሉ 
እንጂ ፈርተው አይሸሹም ። ከዚህ ነው 
«ቀፎው እንይተነካ ንብ» የሚለው ዘይ 
ቤም የተገኘው ። 


ሩት ብዙ ሺህ ሠራተኛ ንቦች በኅብረተ 
ንቡ ውስጥ በመቶ ዘጠና ዘጠኙ ከመሆ 
ናቸውም ሌላ አካላታቸው ከእናትና 
ከድንጉል አካል ስለሚያንስ ለይቶ ማ 
ወቁ አያዳግትም ። 

የሠራተኛ ንብ አካል አነስተኛ ይሁን 
እንጂበእናት ንብና በድንጉል ውስጠ አካ 
ልና ውል አካል የማይገኙ ብዙ ክፍሎች 
አላት ። ሠራተኛ ንብ ረጅም የአውላ 
መቅሰሚያና የቀሰመችውን አጠራቅማ 
ወደቀፎዋ የምትወስድበት የተፈጥሮ 
ከረጢት አላት ። በሁለቱ የኋላ እግሮቿ 
ላይ የአበባ ዱቄት ቀስማ የምታቁትባቸ 
ውና ወደቀፎ የምትወስድባቸው ሁለት 
የአበባ ዱቄት ማቋቻዎች ፤ ከአበባ ላይ 
አራግፋ ወደማቋቻዎቿ የምታጭቅባቸው 
ማበጠሪያዎችና መጐስጐሻዎች አሏት። 
የቀሰመችውን አውላ አመንዥከው ወዶ 
ማር የሚለውጡ የልዩ ልዩ ንጥረ ነገ 
ሮች አመንጪ ዕጢዎች (60፡፡9፡) እን 
ዲሁም በማር ማከማቻነት ፤ በዕን 
ቁላል መጣያነት ፤ በዕንቁላል (ወደ ዕጭ 


ት አድጐ) መፈልፈያነትና በንቦችም | 


 መሥፈሪያነት የሚያገለግለውን ከዳ 


4. የሠም እንጀራ) መጋገሪያ ሠም የሚያ | 
ሸም ገው ራት ጥንድ የሠም አመንጪ | 


በአንድ ኅብረተንብ ውስጥ ሠራተኛ 
ንብ እጅግ በጣም ብዙ ተግባሮችን 






-- አስፈላጊ በሚሆንበትም ጊዜ ድንገ 
ሎች እንዲፈለፈሉ ሳይፈልጉም | እን 
ዲያልቁ ያደርጋሉ ። ] 

--ከዚህም ሌላ ማጓታቸውን ወይም ቀፎ 
አቸውን ከጠላት ይጠብቃሉ ፡ 7 

ሠራተኛ ንቦች እነዚህንና ።ንም 


ያልተጠቀሱ ተግባሮች ሁሎ ቲዝ 
ራው ዓይነትና እንደ ዕድሜያቸው፤ 


ፋፈሉና ፤ የሰው ልጅ እንኳ ባል 

በት እጅግ አስደናቂ ሥነ ሥርዓት 

ፕሊን)ና ትጋት ፤ ሥራቸውን ሳያጓድ 

ያከናውናሎ ። | 
የሠራተኛ ንቦች ዕድሜ 

እስከ 45 ቀን ብቻ ነው።በበጋ' ወራዊ 

ወይም በአፈና ክረምት ንቦች ከቀፏቸው 




















ብና ከሌሎች 

























ወጪ የሚሰጠው ጥቅም ብልጫ እንዳ 
ለው በሳይንሳዊ ጥናቶች ተረጋግጧል ። 

የማናብ ሥራ ጥቅም ብልጫነት የሚ 
ወሰነው በሚያስገኘው የገንዘብ ትርፍ 
ብቻ ሳይሆን፤በሌሎችም በገንዘብ የማይ 
ተመኑ ልዩ ልዩ ጥቅሞች ነው ። 

የማናብ ሥራ የብዙ ሰው ጉልበት ወ 
ይም ሰው ሠራሽ ጉልበት አይጠይ 
"ቅም ። አንድ አናቢ ትራክተሮች ፤ 
ተሽከርካሪዎችና ሌሎች የእርሻ መሣሪ 
'ያዎች ሳያስፈልጉት ካንድ ረዳት ጋር 
ሆኖ ብዙ ሺህ ብር ጥቅም የሚያስገኝ 
ማርና ሠም ሊያመርት ይችላል ። የማ 
ናብ ሥራ የሰው ብዛት ብቻ ሳይሆን፤ማን 
ኛውም ለአካለ መጠን የደረሰ ሰው ሊያ 
የሚችል ሥራ ነው። ሰፊ ቦታም 
ለም መሬት አይጠይቅም ። 
ሲያብብ አውላ ( ስኳራማ 

ያመነመጩና የአበባ ዱቄት 
ዘር) ያላቸው በቀሎች 
በቅል ሰው የሚኖር 


ሥራዎች የት 
ይበልጥ ይጠቅማል2 


የግብርና ዘርፎች በወጪያቸው፡፤ በአ 
ድካሚነታቸው ፡ በሚሰጡት ጥቅምና 
በሌሎችም ልዩ ልዩ ጉዳዮች ይበላለጣሉ። 
የማናብ ሥራ ከሌሎቹ የግብርና ዘርፎች 







፡ሪችሉበትና በ 
የተመገቡ በሚቆ 
ቸው ከ3 እስከ 6 ወር 


| ሩትንም እንስሳት ብናረባ አፈሩን 





በት ቦታ ሁሉ ለማናብ ሥራ ይሆናል ። 
የማናብ ሥራ እንደቀሩት ተዳዬ 

ባቢውን አፈርና በ 7 
።ፈሻም ) ሰብሎችን ለመዝራት ፤ አት 
ክልትና ፍራፍሬን ለመትከል ደኑን ስለ 
ምንመነጥርና ልዩ ልዩ ወፍ ዘራሽ በቀ 
ሎችን ስለምናስወግድ አካባቢያቸው 
ይራቆትና የበለጠ ሞቃትና ነፋሻ ሆኖ 
ለሰውና ለቀሩትም እንስሳት መኖሪያነት 
አመቺነቱ ይቀንሳል ። መሬቱ በመራ 
ቆቱ ለፀሐይ ፤ ለንፋስና ለዝናብ ይጋለ 
ጥና አፈሩ በአቧራና በደለል መልክ እየ 
በነነና እየታጠበ ይራቆታል ። ልምላ 
ሜም ያጣል ። የደኸየውን አፈር ለማዳ 


* 


| በርም ብዙ ገንዘብና ጉልበት ይፈልጋል። 


ዶሮ ፤ ፍየል ፤ በግ ፤ የቀንድ ከብትና የቀ 


ጫርና በመቆፈር ፤ ሳሩን በመጋጥ ፥ ቅጠ 
ሉን በመቀንጠስ ፤ የአካባቢውን አፈርና 
በቀሎች ያደኸዩታል ። የማናብ ሥራ 


| ግን አካባቢውን ያለመልማል ፤ ያበለጽ 


ጋል እንጂ አያደኸይም ። ንብ ሣር አት 
ግጥም ። ቅጠል አትበጥስም ፤፥ መሬትም 
አትጭርም ፤ አትቆፍርምም ። ከአንዱ 
አበባ ወደሌላው እየበረረች አውላና የአ 
በባ ዱቄት ስትቀስም የበቀሎችን ወንዴ 


ዘር ከአንዱ አበባ ወደሌላው ስለምታዛ 
ምትና ስለምታዳቅል በቀሎች የበለጠ 
ያፈራሉ ። ፍሬያቸው እየረገፈ ሌሎች 
ብዙ በቀሎች ይጸድቁና አካባቢው የበ 
ለጠ በደን ይሸፈናል ። መሬቱም በበቀ 
ሎች ስለሚሸፈን አፈሩ በፀሐይ አይጐ 
ዳም ። በዝናብ - አይታጠብም።ነፋስ (በአ 
ቧራ መልክ) አያቦነውም ። የማናብ ሥራ 
መሬትን እያለመለመ ስለሚሄድ አንድ 


በመ | 


ስ በሳይንሳዊ 
ህ ፡ 
ጋባር የተገለጠና በመገለጥ 


ገኝ ነው። መረጃ ልጥቀስላ 





የሽ 
ጡረታ አበል ሺ 
፡ ቸስባቸው መጠነኛ በመሆኑ የገን 



















የሚያሳልፉበት ነገር ጠፍቷቸው 
አልመሽና አልነጋ ስላላቸው የመንፈስ 
ጭንቀት ያድርባቸው ነበር ። በመ ጅ 
ረሻ በማናብ ሥራ ሠልጥነው ጥቂት ቀፎ 
ዎች በጓሮአቸው አኑረው የማናቡን ሥራ 
ተያያዙት ። አንድ ቀን ተገናኝተን ገፍ] 
በማናቡ ሥራ መሠልጠን ከጀመሩ አን 
ሥቶ ሐሳባቸው እንደ ተከፈለላቸው አጫ 
ውተውኛል ። 


5. የማናብ ሥራ በዓለም 
ዙሪያ 


በአፍሪካና በአውሮፓ በየዋሻዎቹ 
ተሥለው የተገኙ ሥዕሎች እንደሚ 
ያላዩት የማናብ ሥራ. ከተጀመረ 
ከ10 እስከ 15ሺ ዓመት ቢሆንም 
ሰው በማር መጠቀም የጀ 
መረው ግን በቅድመ ታሪክ 
ከዱር ከገደሉ «ማጓ» ወይም «ቀባ» 
(ንቦች በተፈጥሮ የሚኖሩበት) በማደን 
ነበር ። በኋላ ግን ንቦች በተፈጥሮ የሚ 
ኖሩበትን ግንድ ቆርጦ ከነንቦቹ ወደቤቱቁ 
አካባቢ እያመጣ በማስቀመጥ የማናቡን 
ሥራ ጀመረ።ኖሮ ኖሮም ግንድ ቆርጦ 
ውስጡን በመቦርቦር በጭቃ ፥ በሣር" 
በሐረግና በመሳሰሉት ነገሮች ንቦች 
በተፈጥሮ የሚኖሩበትን በማስመሰል 
እየሠራ የማናቡን ሥራ ቀጠለ ። 


ንቦች በማጓ ወይም በቀፎ ውስጥ ከዳ 


ዎች ሠርተው አንዱን ከዳ ከሌላው በማ፤]! 


ራራቅ የሚደረድሩት እጅግ በረቀቀ'ሳይ 
ንሳዊ አሠራር ስለሆነ ሰው የማናበ 
ሥራ በሰፊው በእንዱስትሪ መልክ ለማ 
ካሄድ የሚያስችል ዘመናዊ ቀፎ ለመሥ 
ራት ለብዙ ሺህዓመታት ልም. 
እ.ኤ.አ- እስከ 1851 ድረስ 
ኖሯል ። በተጠቀሰው ዘመን ግን 
ወዶአፍ ደረጃ ሳያልፍ የኖረውን 10 


'፣ 



















ኣ/ 


፡ 
ሂ 
# 


ጭታለች ።ይሁን እንጂ 
ማራማን ብን የማናብ ሥራ 
ነችበት በአሜሪካ ፤ በም 

'ስያ ፣ በኒውዚላንድና በኦስት 
ሰፊው ይካሄዳል ። የማራማ ንብ 


መገኛ የሆነችው ሰሜን አፍሪካ ለማናብ 
ሥራ ከና አመቺ ብትሆንም ያካ 
|. ሸው የማናብ ዘዴ እጅግ ኋላቀር 
| በመሆኑ ምርቱ ከሌላው ዓለም ሁሉ 
በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ። አፍሪካ 
በቀሩትም የእርሻና ሌሎች ሥራዎች እን 
ዲሁ ወደኋላ የቀረች መሆኗ ቢታወቅም 
እንዴቀሩት የእርሻ ሥራዎች ብዙ ወጭ 
በማይጠይቀውና ቀላል በሆነው የማናብ 
ሥራ እንኳን ዳተኛ ሆና ቆይታለች ። 
እኤአ. በ1986 በዓለም የተመረተ 
ውን የማር ምርት በአህጉር ተንትነን 
ብናይ ፤ በአፍሪካ 97ሺ839 ሜትሪክቶን፤ 
በአውሮፓ 157ሺ612 ሜትሪክ ቶን ፤ በሰ 
ሜንና በደቡብ አሜሪካ 269ሺ?726 ሜት 
ሪክ ቶን ፤ በሶቪየት ዩኒየን 185ቪ ሜት 
ሪክ ቶን ፤ በቻይና ፤፤7ሺ ሜትሪክ ቶን 
እንደተመረተ ተረጋግጧል ። ማር በብ 
ዛት የሚመረተው ፡-፦ 
=-ማራማ ንብ በቅርቡ በተሰራጨችበት 
የሰሜንና የደቡብ አሜሪካ አህ 
ጉር፣፤ 
=-በአገር ደረጃ በማር ምርት በዓለም 
፤1ኛነቱን በያዘቸው በሶቪየት ዩኒ 
የን፣( ይህች አገር ከጥንት ጀምሮ 
የማናብ ሥራ በሰፊው ስታካሄድ ከ 
መኖሯም በላይ በአሁኑም ጊዜ ዘመ 
ናዊ የማናብ ሥራ በሰፊው ታካሂዳ 
ለች)። 


|ሙበማር ምርት በዓለም በሁለተኛነት 

ደረጃ የምትገኘው ቻይና ( እዚያ 

የ ውየማራማ ንብ ዝርያ አፒስ 

ትሆንም) በቅርቡ አፒስ ሜሊ 

ደ አገሯ እያስገባች የማናቡን 
፦ ተያይዛዋለች፡ 


ት 
| ሰብሎችን 


ሻ የሚገኘውን ምርት በጥራትና በብ | በ 


ከፍ እንዲያደርጉላቸው ነው። ንቦች 
በማዳቀል የሚያስገኙት 
ጥቅም ማርና ሠም በመስጠት የሚያስገ 
ኙትን ጥቅም ከሃያ ጊዜ በላይ የሚያጥ 
ፈው መሆኑ በጥናት ተደርሶበታል ። 


6. የማናብ ሥራ 
በኢትዮጵያ 


በዓለም ፤ የማናብ ሥራ በግብጽ መጀ 
መሩን ብዙ የቅርሳቅርስ መረጃዎች ይጠ 
ቁማሉ ። ከዚያም ወደሌሎች አገሮች 
ሊሰራጭ ቢችልም የማናብ ሥራ በኢ 
ትዮጵያ ተሰራጭቶ በሰፊው ሲካሄድ 
የቆየ የኢትዮጵያውያን ጥንታዊ ባህል 
መሆኑን የሚጠቁሙ ብዙ መረጃዎች 
ይገኛሉ ። 

-“የኢትዮጵያ ባህላዊ መድኃኒቶች በ 

መቶ ዘጠናው ጥቅም ላይ የሚውሉት 

ከማር ጋር ተለውሰው መሆኑ ፤ 

--ማር ብቻውንም ቢሆን ካገራችን ባህ 
ላዊ መድኃኒቶች አንዱና ጠጅ ከመ 
ጣል ባህላችንም ተለይቶ ያለመታየቱ፡ 

--ዘመናዊ የወርቅ ፤፥ የብርና የወረቀት 
ገንዘቦች ሳይኖሩን ባገራችን ግብር 

በጉንዶ ማር ሲከፈል መኖሩ በቂ ማስ 

ረጃዎች ይመስሉኛል ። 

በአጠቃላይ እስካሁን ባደረግኩት 
ጥናት በባህላቿ የማር አጠቃቀም ረገድ 
በዓለም ኢትዮጵያን የሚወዳደራት አላ 
ገኘሁም ። 

በኢትዮጵያ አልፎ አልፎ ዘመናዊ 
የማናብ ሥራ ጭላንጭል እየታየ ቢሆ 
ንም ባህላዊው የማናብ ሥራ ከአሥር 
ሺህ ዓመት በፊት አንሥቶ ሲካሄድ የቆየ 


| 


| 


ሃራ 


ዛዘን የሚጠይቀው 
በት አነስተኛ ከመሆኑም በላይ 
ውም ይቀላል ። ኮ. 

እ-ኤ-አ- በ1982 ኢትዮጵያ 
ሜትሪክ ቶን፤ አንጐላ 15ሺ ' 

13ሺ52 ፥፤ ኬንያ 13፤ሺ 

500 ፥ ግብጽ 7ሺ 677 ፥ የሪ ፪ 
የአፍሪካ ሪኾብሊክ 6ሺ660 ፥ ሞሮኮ 2 

806 ፡ ካሜሩን 2ሺጋ231 እና አልነ 

1ሺ560 ሜትሪክ ቶን ማር አና 

ከዚህ እንደምንገነዘበው . 
በማር ምርት እያንዳንዱን የአፍሪካ; 
አገር የምትበልጠው በብዙ ሺህ ሜ፡ 

ሪክ ቶን ነው ። ብዙ የአፍሪካ አፔ 
ሮች ዘመናዊ የማናብ ሥራን በስፊው 
በመስፋፋት ላይ ቢገኙም ኢትዮጵያን፣ 
በማር ምርት አልደረሱባትም ። 

በጥንታዊ ዘዴ የማናብ ሥራ ሲካሄድ 

ከአንድ ቀፎ በዓመት ከ35 እስከ 6 ኪሎ] 
ግራም ማር ይመረታል ። በመካከለኛ 
ዘመናዊ የማናብ ዘዴ ግን ከአንድ ቀፎ 
ከ15 እስከ 30 ኪሎ ግራም ሊመረት ይች 
ላል ። የማናቡ ሥራ መራቀቅ ደረጃ] 
ሲደርስ ከአንድ ቀፎ በትንሹ ከ30 
እስከ 60 ኪሎግራም ይመረታል ።,ይህ፤]!፤ 
በአገራችን የማናብ ሥራ ትኩረት'ተስ 
ጥቶት ቢጣርለት በሚያስገኝልን የውጪ 
ምንዛሪ «አረንጓዴው ወርቅ» የሚል 
ቅጽል ስም የሰጠነውን የቡና ምርታች 
ንን በቀላሉ እንደሚቀድመው የሚያመ 
ለክት ይመስለኛል “ 


‹ቐ. - በ1... 2 





